LLINELLAU 


ER COFFADWRIAETH 
AM 
Y DIWEDDAR BARCH. J. WILLIAMS, 


ï 


PANTYCELYN, 
MAB Y DIWEDDAR W. WILLIAMS, 


Y BARDD CYNREIG,. 





GAN JONATHAN DAFPIES, 
ŵ PENTREFTYGWYN, 


| Y GE A i IY 


1 Sam. 18. I. A Jonathan a'i carai ef megys eì 
enaid ei hun, 


LLANYMDDYFRI: 
ARGRAFFEDIG GAN JEFFREY JONES. 


1828. . 











LLINBLTAU 


. Owyr syd yn troì mewn olwyn, 
Yn ol arfaeth nefoedd fry, 
Ac ar ei thro mae'n dwyn i i'r goleu 
'R hyn oedd bell o'n golwg.ni; 
/ Êr mor ddyrns yw ei throion, 
Etto cyson ynt i gyd, _ 
I ddwyn i ben yr holl iu 
Drefnwyd draw cyn seiliad byd. 
2 Gwell yw cilio oddiar ei llwybr, 
Yn ddystaw:na gwrth'nebu ei gwaith, . 
Nes cael gweled yn y goleu 
Mai cywir yw ei-throion maith, 
Pan yn dirwyn hoff gyfeillion, 
Tadau a brodyr ar y Hawr, 
o gyrhaeddyd. ein cyfeillach, 
“ I mewn i'r tragwyddolfyd mawr, 
8 'Hedodd newydd i'm cyfarfod, 
Ac a rodd i'm calon loes, 
Fod yr enwog anwyl Williams 
Wedi gorphen cario'r groes : 
Hoff oedd genyf ei. gyfeillach, 
Dwys oedd. ei gŷyngliorion da, 
Tra'n preswylioar y ddaear, 
Yn ddjammeu eu cofio wnos. 


"AE godi wnawd i'r Offeiriadaeth, 
Yn moreuddydd dyddiau'i oes, 
Lle bu'n aros rai blynyddau 
I bregethu Crist â'i groes: 
Ond wrth wrandaw yn pregethu. ' 
Yr efengylaidd Jones, Llangêm, 




















4 


Cariwyd saethau argyhoeddiadau 
Fw ddwysbigo yn y fân, 
Nes 'doedd wedi penderfynu 
Mai uffern obry fyddai ei le, 
Gan daranau mynydd Sinai, 
A'i ddychrynllyd farnau FE? ; 
'Tôrodd gwawr—daeth y golenni— 
Teimlodd. rinwedd gwaed y groes 
'Yn ddigonol feddy giniaeth 
Pw iachâu o'i chwerw loes. 
Nesu wnaeth ŷ fyny dd Gion, í 
O'i holl ofnau mawr i ma” s; 
Lle mae'n gwel'd y llo pasgedig, 
A'r pereiddiaf win eî flas; 
Yna trodd at y T'r êfnyddion, 
Lle'r arosodd tra fu byw, 
I daer gymhell pechaduriaid 
I ddod i mofyn heddwch Duw, 
Galwad gadd efi Drefecn, 
Yn ben-athraw'r ysgol lôn, 
A sefydlwyd, a gynnaliwyd, 
Ar draul Tarlles Ff untin gion, Y 
Lle cadd amryw o wyr enwog, 
A defnyddiol yn eu hôes, 
O dîn ei ofal eu dar rparu 
I gyhoeddi angeu'r groes. 
Mudo wnaeth ì Bantycelyn, 
Wedi marw i dyner dad, 
Lle trigfanodd dros ei fywgd, 
A chyftanodd roddion rhad. 
Helaeth oedd mewn e]usenau, 
Yn rhwydd fe roddai af raid y gwan; 
Pawb f?ai'n isel yn y dyfnder, 
Fe ymdr echai'u oodi i'r lân. 
Meddyg oedd i'r rhai cystuddiol, 
Bara i'r newynog rai; 


7 


UG 


0 


io! 


12 


A3 


ô 
Gwisgai'r noeth, dyddanai'r ofnus, 
Ceryddai'r euog am ei fai; 
Annogai bawb i 'mofyn crefydd, 
A duwioldeb yn eì grym, 
Ac heb feddu'r enw newydd, 
O flaen y fainc na thâl hi ddim, 
'Taer weddiai am dduwioldeb, 
Ac am gadarn graig i'w draed; 
Ofnai bwyso ar un sylfaen 
Ond rhinweddau maith y gwaed; 
Cynnes, gwresog, bywiog, selog, 
Oedd ei holl bregethau o'r bron ; 
Annogai bawb i 'mofyn trysor 
Gan' mil gwell na'r ddaear hon. 
Cyfaill oedd i'r Cyfeillachau, 
Feiblaidd, a €henhadol lân, 
A'r ysgolion yn 'r Iwerddon, 
Cynnes roddai i'w cynnal mla'n; 
Ac yn ei olaf lythyr cymmyn 
Rhoddai'n helaeth at y rhai'n; 
Pwy all ammeu ei rinweddau, 
Fe haeddai gled ac uchel sain. 
Yn y de, ac weithiau'r gogledd, 
Pregethai'n rhwydd i bawb yn rhad, 
Ac esboniai'r ysgrythyrau 
Yn dra goleu (rwy ein gwlad: 
Lle b'ai'n myned, cofiai'r tlodion, 
Os b'ai eisiau yno'n bod, 
Ac fe roddai at eu rheidiau 
O'i ddigaued helaeth god. 
Ond wedi i fethiant ac afiechyd 
'Maflyd ynddo a bod yn nglyn, 
Methai deithio oddi gartref 
" Ond ar ryfedd fwynaidd hun ; 
Etto ffyddlon, ewyllysgar, 


&afoì or v eadarn graig,. 
e'n a'o 







































6 


I ryfela rhyfel Sion & 
A galluoedd had y ddraig, 


14 Enwog oedd ef mewn dysgeidiaeth, 
A gwybodaeth helaeth iawn; 
Byr, cynnwysfawr, oedd ei eiriau, 
Ac o synwyr o'enit yn llawn; 
Ei fyfyrgell oedd eì bleser 
Penaf ar y ddaear lawr ; 
Treiddiai mewn i bethau dyfnion 
Y eyngor hedd, a'r pwrcas mawr, 
16 Hoff oedd ganddo ìi ymddyddan â 
Âm ogoniant trefn gras, : 
Ac am lwyddiant yr Efengyl 
Yn ddiflino gyda blas; 
Parod oedd i roddi atteb 
I ofynion buddiol dwys, 
Nid yn ysgafn a chellwerus, 
Ond yn symyl gyda phwys. 
16  Can'waith bum yn Mhantycelyn 
Yn ei gynnes lyfrgell, 
Yn ymddyddan am drysorau 
| Mwy na'r byd a chan' mil gwell, 
Yno mwy ni wela'i wyneb, 
Na'i leferydd 'chlywa'i chwaith, 
Dianc wnaeth o'i holl gystuddiau. 
I Salem fry i ben ei daith, 
17 Panynmethumynedallan, 
Pregethai yn ei atre'i hun, 
I dyrfa fawr a dd'ai i'w wrandaw, 
Sef eì gym'dogion bob yr un; 
Ŵ “A'm clustiau clywais son am danat, 
| Fy llygaid 'nawr a'th welodd gwn, 
'Rwy'n foddlon dod i'r llwch a'r lludw :” 
Ei destun olaf ydoedd hwn. * [* Job 
18 Cafodd gysur yn ei gystudd, [42.4.5, 
Cadwai'i afael ar y graig; 








19 


20 


21 


22 








ed 


i 
Ymddiriedai ei holl fywyd 
Ar addewid had y wraig; 


' Llawenhau bod llwydd yn Sion, 


A'i bendithion fel y gwlith, 
Dywedai carai os da fyddai, 
Gael dod unwaith iddeu plith. 
Ond fe ddywedai; “Rwyf yn meddwl 
Na chaf hyny ar y llawr, 
Ond caf yno mewn llawenydd 
Yn Sion fryn a'r dyrfa fawr ; 
Lle heb gystudd trwmi wasgu, 
I gyffroi rhyw nwydau blin; 


| Pawb yn-llôn yn peraidd ganu, 


Ac yn trachtio'r melus win.” 
Er mor helaeth ei rìnweddau, 
Fe'i cyfrifai megis dail; 
Does dim medd ef a dâl ein cuddio 
Ond cyfiawnder Adda 'rail. 
D'wedai a'r dagrau ar ei ruddiau, 
_ Ei fod yn rhoddi ei fywyd drud, 
Yn ddigrynu am ei gadw 
I Iachawdwr mawr y byd. 
Y pummed dydd yn mis Mehefin, 
Daeth eì yrfa yma i bên, 


Ac ehedodd trwy'r wybrenau 


I Mewn i gaerau'r nefoedd wên : 
'Madael wnaeth â chwaer a theulu, 
Â pherth'nasau ar y llawr, 
Í drigfanau'r byd bendigaid, 
I gyduno â'r dyrfa fawr, 


Galar sydd yn nhref Llan'ddyfrì, 
' Fwyn y Llanan, a Chilcwm, 
' Yn y Pentref gyda ninnau, 


_. Llawer calon sydd yn drwm, 


'O waith colli hen weinidog 


Da defnyddiol yn ei ddydd, - 





24 


23. 


8 
Fu'n llafurìo yn ngwaith eì Arglwydd, 
Sy'n gorwedd 'nawr mewn gwely pridd. 
Oedran Uarsr ein cynnes geidwad, 
Deunaw cant o flwy ddau cawn, 
Wyth ar hugain, dìm'yn rhagor, 
Dyma'r cynnif” oll yn llawn: 
Ynten'n dri'gaìn oed a phedair, 
Deg yn chw aneg gyda hyn, 
Pan ddihangodd tr wy'r Iorddonen, 
Fynu fryi Sion fryn, 
Rhoddodd destun dwys sylweddol 
I bregethu areioly*. [* PAW.1.Zl. 
“ Byw i mi yw Cars fy mhrynwr, 
” Marw'n elw—nmmyn'd i'w gôl ŷ” 
'Tyrfa, ryfedd o luosog 
'Gasglai i'w hebrwng hyd y bedd, 
Wedi ei osod yn y llety, 
Lle.mae 'nawr yn wael ei wedd. 
Mynwent Llanfair, lle mae'n gorwedd, 
Yno'n llonydd wrth y llân, 
Hyd nes delo bloedd yr angel Am 
'Ryw.foreu ddydd i'w godi i'r lân, 
Heb un cloífni nac afiechyd, 
Ond yn ddyselaer fel yr haul; 
Wedi ei wisgo yn oreudeg 
Yn nghyfiawnder Arddu 'raìl.— AMEN. 


Hen gyfaill oedd efi ini, Te cofiwch, 
Mae'n llechu 'naw? mewn llwch; 
Rho'w'd gwirìon wr mewn gŵeryd 
I gysgu hîn hyd ddiwedd byd. 





ff Y llinellau blaenorol ydynt eI eu cyfan- 
soddi oddiar yr ymddyddan a fu rhwng y; Parch. J. 
Morgan a minneu â gwrthddrych y cofiant hwn, yn eí 
gystudd diweddaf. 


J. Jones, Argraffydd, Llanymddyfri. 




































